ítmi'ininghr. 

i diHidarrit til stu&nings kirkju og kristindómi fslendinga, 
gtjiS út af hinu ev. Iv.t. kirkjufélagi fsl. i Vestrheimi. 



RITSTJÓRI JÓN BJARNASON. 


8. árg. 

WINNIPEG, OKTÓBER 1893. 

Nr. 8. 


D A V í Ð S S Á L M M 7 $. 

Ibflir sJra Valdemar Brieni . 



(Lagr í fornöld á jöröu var frœkorni sáð,) 

1. Nu Iilýð þú, mitt fólk, á þau fornsöguljóð, 
er Hytja nú vil eg um ísraelsþjóð. 

Frá atburðum gömlum eg herma vil hér, 
er lieilögu feðrnir kennt liafa mér. 

-• ]jað eigi eg komandi kynslóðum dyl, 

þeim kunngjöra stórmerkin drottins cg vil, 
svo geymist sú frásögn í ísraels ætt 
og ætíð vér fáum hans boðorða gætt: 

■!. Að baki atti ísrael óvígan her, 

en ólganda hafsdjúpið Iram undan sér. 

Þá drottinn klauf hafið, það hátt stóð sem múr, 
og hættulaust komust þeir vötnunum úr. 

■f. En mörkin var fram undan geigvæn og grimm, 
og grásvört var þokan, og nóttin svo dimm. 

A daginn þá sendi guð blikuský bjart, 
er birti með eldstólpa náttmyrkrið svart. 






—114— 


5. Og gangan var þreytandi, þorstinn var niegn, 
og þar var ei la:kr, né brunnr, né regn. 

þá sló guS á klettinn, svo klofnaði hann, 
og krystalskær svalandi lind þar fram rann. 

6. þar spratt ei svo mikið sem stingandi strá, 
og stórlega huhgrinu kenndu þeir á. 

þá sendi guð vindinn með fuglanna fjöld 
og fœöunni rigna lét himnanna tjöld. 

7. þótt björt yrði nóttin, í sálu var svart, 
þótt sundraöist klettrinn, brjóstið var hart, 
þótt þornaði hafið, ei tœmdust þeim tár, 
þótt til væri gnœgtir, ei mettuðust þrár. 

S. þeir mettuðust aldrei, en mögluðu títt, 
þá meira þeir fengu, þeir heimtuðu nýtt. 
þá reiddist guð drottinn, í reiði þá sló, 
í reiðinni jafnvel þeim líknaði þó. 

9. Hann minntist, að lítíð sem augnablik er 
og andinn sem gustr, er kemr og fer. 

Hann aumkaði börn sin, hann leiddi sinn lýð 
og landið Iiið fagra þeim gaf hann um síð. 

10. þeir voru ]?ó baldnir og óþægir enn 

og egndu sinn drottin, ó, vesalir menn. 
í fjandmanna hendr hann falla lét þá; 
þá fólkið loks kallaði drottin sinn á. 

11. ])á vaknaði drottinn, sú hetja vor hraust, 
úr herlúörum sínum hinn alvaldi brauzt. 

A fiótta rak drottinn þá fjandmanna her 
og fólkið sitt glataða tók hann að sér. 

12. A Síon liann reisti sér háreista höll, 

til himins er gnæfir og traust er sem fjöll. 
Hann valdi sinn þjón til aö leiöa sinn lýð. 

Ó, lof sé þér, drottinn, um eilífa tíð! 





—115 


S K Ó LA M A L I Ð. 


A kirkjuþinginu í sumar var lögö fram skýrsla uin skóla- 
sjóð kirkjufélagsins, sem sýndi, að liann nain þá §1462,92 að 
upphæð. Hafði liann á árinu næst á undan aukizt utn .$216,50. 
En af þeim $216,50 voru $101,07 vextir af sjóðnum á árinu, svo 
að tillögin eða gjafírnar til sjóðsins liöfðu að eins verið $115.43. 
Er það svo lítil uppha;ð, að vér, sem höfum verið að burðast meö 
þetta skólamál nú í nokkur ár, getum naumast verið annað en 
eyðilagðir, ættum helzt að skammast vor niðr fyrir allar hellur 
út af því, hve aumlega hefír í síðustu tíð ge.ngið með þetta mikla 
velferðarmál kirkju vorrar og hins íslenzka Jýóðfíokks y tir höf- 
uð. A árinu næsta á undan þessu síðasta numu tillögin til 
skólasjóðsins $465,50, fyrir utan £86,65, sem kom inn í sjóðinn 
fyrir sölu 1. árgangs Aldamóta. Frá þessu var skýrt á kirkju- 
þinginu í fyrra suinar, og var ];á gefíð í skyn, að meira fé hefði 
mátt safna til sjóðsins það ár, ef prestar kirkjufélagsins heíði 
ekki af gildum tilgreindum orsökum að miklu leyti Verið hindr- 
aðir frá að leita samskota. Og svo er að orði komizt í áliti skóia- 
málsnefndarinnar, sem lagt var fram og staðfest á því kirkju- 
þingi, að „ef skólamálinu ætti að þoka eins vel áfram og unnt 
er, inætti ekki koma minna inn í skólasjóð áliverju árien $1000- 
00.“ Og fylgir þessum urnmælum svo látandi viðbót: „þiað er 
sannfœring nefndarinnar, að þetta gæti vel látið sig gjöra, ef 
erindsrekar safnaðanna gjörðu allt, sem í þeirra %'aldi stœði, til 
að auka áliugann meðal safnaðasinna fyrir málinu og nota hvert 
tœkifœri til að fá fé inn í skólasjóð." 

Með þessa hugvekju í hjörtunum fara kirkjuþingsmenn 
heim til sín, og svo safnast í skólasjóð árið þar á eftir einir 
$115,43: 

þiað er augsýnilegt, að annaðhvort liefír áætlanin um það, 
livað minnst skyldi koma inn í slcólasjóð á ári, verið fjarri öllu 
lagi, langtum of há, tóm stór orð, sem stryka hefðiáttyfir þegar 
í upphafi, ellegar erindsrekar safnaðanna, og prestarnir með, hafa 
ekki gjört allt, sem i þeirra valdi stóð fyrir þetta skólamál, hafa 
heklr en ekki gleyrnt því að ,,nota hvert tœkifœri til að fá fé 
inn í skólasjóð." 

það var uú viðrkennt á kirkjuþiuginu í sumar, að þessi 



— 116 — 


samskot frá seinasta ári befSi verið „hörmulega lítil“. Og þó að 
reynt væri að afsaka það, bæði með því að peniugaskortr hefðií 
fyrra almennt átt sér stað hér í landinu, og hinu, að annríki 
einstakra manna liefði verið svo ruikið, þá keinr þó allskýr játn- 
ing fram frá kirkjuþinginu um það, að menn liafi í sannleika 
vanrœkt skyldu sína, að því er snertir þetta mál, á næstliðnu 
kirkjufélagsári. Til þess að bœta úr þessari vanrœkslusynd 
eru svo enn tekuar hugrakkar og hreystilegar ályktanir við- 
víkjandi málinu í framtiðinni. því er slegið föstu, að skólinn 
þuiti í síðustu lög að vera kominn á fót um lok aldarinnar — 
innan 7 ára. það er sagt, að menn ætti nú að einsetja sér, að 
tvöfalda skólasjóðinn á þessu ári, eða með öðrurn orðum að safna 
tilhans á árinu um 15 hundrað dollara. því er mótmælalaust hald- 
ið fram, ,.að allir erindsrekar safnaðanna verði nú að taka að sér 
skólamálið með brennandi áhuga og gjöra allt, sem í þeirra valdi 
stendr, til að lirinda því áfram“. Og svo kemr kirkjuþingið enn 
fremr með svo látandi yfirlýsing: „Hciðr vor allraog velferðþess 
málefnis, sem vér erum að starfa fyrir, cr í veði, ef vér ekki 
sýnum mikla og góða rögg af oss í máli þessu fyrir næsta 
kirkjuþing." 

Ritstjóri blaðs þessa, sein eins og margir vita ekki átti kost 
á að sitja á þessu kirkjuþingi, er nú þingmönnunum hjartanlega 
samþykkr um það, að hciðr vor allra sé í veði, ef ekki verðr nú 
röggsamlega unnið að samskotum í skólasjóðinn af kirkjuþings- 
inönnum og öðrurn þeim, er helzt standa fyrir kirkjumálum vor- 
iirn. Að bœtt verði á þessu ári úr Jjví, sem vanrœkt var í fyrra, 
jiað þorum vér þó því miði' ekki að vona. Vérhöfum eigi reynslu 
fyrir því í sögu kirkjumála vorra fráliðinni tíð, að þegar kirkju- 
lýðr vor eitthvert ár hefir látið vera að framkvæma það, er hann 
þá átti að framkvæma, ]iá hafi hann næsta ár á eftir lioétt þeirri 
byrði á sig í viðbót við þær framkvæmdir eða skyldur, er því 
ári til heyrðu, og þannig á þessum síðari tíma unnið tvöfalt vert. 
Reynsla vor er þvert á móti sú, að vanrœksla þess, er gjöra átti, 
á liðinni tíð, hefir á tímanum næsta á eftir lamað hjá mönnum 
vonina um jiað, að nokkuð yrði unnt að gjöra af félagsskyklun- 
um öllum, sem þannig hafa hrúgazt saman og sýnast jiá vera 
orðnar að ódra^anda hlas.si eða reglulegu Grettis-taki. Oss kemr 
því eigi til hugar, að bœtt verði á þessu ári úr vanrœkslusynd- 



-117— 


um safnaðanna frá síðastliðnu ári við skólamáliö, eins og kirkju- 
þingið sýnist hafa árætt að vona. því að eins víst og hverjum 
degi nOegir sín þjáning, eins víst mun skyldubyröi livers einstaks 
árs veröa mönnum fulluóg, þó að eigi sé lagt ofan á liana það, 
sem vanrœkt var árið á andan. Árið liðna er farið til ónýtis 
fyrir þetta skólamál og úr því verðr ekki brett á þcssu ári. það er 
ekki nema til ills að vera að byggja nokkra slíka vonarinnar loft- 
kastala, sem óðar eruhrundir. Heldr hugsi menn nú að eins um 
það, að gjöra ])að fyrir skólasjóðinn á árinu, sem ákveðið var 
á kirkjuþinginu í fyrra að árlega skyldi gjört. Ekki ininna en 
eitt þúsuud dollarar var þá sagt að mætti koma inn í skólasjóð á 
ári, ef viðunanlegt mætti kalla og gjört væri það, er gjöra mætti. 
Láti menn það verða að framkvæmd nú, og hugsi ekki um van- 
rœkslusyndir liðna ársins. 

En þó að ekki sé nú hugsað hærra en þetta fyrir liið yfir- 
standa ár, ]iá má óhættsegja það fyrir, að úr því verðr eigi nein 
framkvæmd svo framarlega sem dregið verðr í þetta sinn að 
vinna fyrir ir.álið þangað til einhvern tíma undir vor eða jafnvel 
rétt fyrir kirkjuþing, eins og gjört hefir verið að undanförnu. 
Með því verðr fjársöfnunin tóm ómynd. Almenningr hefir þá 
yfir höfuð mjög lítið til af peningum, og einmitt á þeiin tíma í 
útgjaldalegu tilliti í mörg horn að líta. það var á kirkjuþing- 
inu í sumar réttilega bent á haustið sem hinn hentugasta tima 
til að leita Ijársamskota til skólasjóðsins. Nú er sá timi ársins 
kominn eða fer þegar í liönd. Og nú verSa því bæði kirkju- 
þingsmenn og aðrir helztu menn safnaðanna að taka til að vinna 
að samskotunum. Gjöri þeir ekkert, sem um munar, nú á þess- 
um tíma, mun reka að því, að enn aumara verðr að hugsa til 
skólamálsins á næsta kirkjuþingi en á þessu seinasta. Og er 
þá sœmra að hætta allri vorri ómyndarlegu kirkjumálastarf- 
semi hið bráðasta og láta allt fara sem fara vill, heldr en meö 
þessu móti að verða sér ár eftir ár til skammar og maklegs at- 
hlœgis öllum andstœðingum kirkjunnar. 

Vér heyrum það hvað eftir annað frásumum kirkjumönn- 
um vorum, að það sé ekki nema von, aS illa gangi með bæði 
skólamálið og aörar framkvæmdir, sem kirkjufélags-almenn- 
ingrinn er að eiga við, þar sem hópr liinna opinberu andstœð- 
mga kirkjunnar lijá oss sé svo fjölmennr, og svo fái þeir þess 



— 118 — 

utan svo og svo mikinn fjárstyrk frá hérlendum mönnum til 
þess að roka erindi sitt íneðal fólks vors, en vér, sem kirkjufé- 
iaginu tilheyrum, verðum algjöilega að spila upp á eigin spítui 1 . 
þetta finnst oss nú fremr húsgangslega talað, enda er það fullkom- 
in sannfœring vor, að það, hve ervitt gengr með hin kirkjulegu 
inál vor, að samskotunum til skólans fyrirhugaða þar rneð töld- 
um, staíi ekki nema að mjög litlu leyti af inótspyrnu þeirri, sem 
er að mœta frá andstœðingunum utan kirkjufélagsins. Aðal- 
orsökin er vissulega deyfðin og sinnuleysið hjá kirkjumönnuin 
sjálfum, skortrinn a vil ja hjá einstaklingum þeim, er í söfnuð- 
unum standa, til að vera sínum eigin andlega félagsskap til 
nokkurs liðs, og þessi dœmalausa tilhnoging Jieirra, er kjörnir 
hafa verið til að standa fyrir liinum einstöku kirkjufélagsmál- 
um, til að bíða með alla vinnu fyrir þessi mál þaugað til seinast 
á ellcftu stundinni, bíða þangað til ómögulegt er að fá annan á- 
rangr tipp úr vinnunni en ómynd. það sagði einn greindr og 
gætinn safnaðarerindsreki á jtessu seinasta kirkjuþingi, í sam- 
bandi við skólamáiið, að til þess að komast vel og farsællega 
áfram og ná takmarkinu, yrði menn að fara hœgt og gætilega. 
þetta er hverju orði sannara. þegar allt er ógjört, sem gjöra 
átti á árinu, rétt áðr en farið er á kirkjuþing, þá er ekki nema 
tvennt til, og hvorttveggja illt; annað er það, að koma sér niðr 
á því, að ekkert hati verið unnt að gjöra. finna upp yfirskyns- 
ástreður því til stuðnings, og láta fulltrúana flytja þær ástœður 
inn á þingið; en hitt er það, að l’ara ldaupandi á stað þarna á sein- 
ustu stundinni til þess, ef' unnt væri, að vinna það upp, sem látið 
hafði verið liggja óuunið allt árið á undan. Að því er til skóla- 
máisins kemr, hafaflestir söfnuðir kirkjufélagsins að undanförnu 
tekið hið fyr nefnda ráð, gjört bókstaflega t-kki neitt; en liinir 
söfnuðirnir, þeir fáu, sem nokkuð liafa gjöit, hafa mestmegnis 
iátið fyrirberast í hinum síðar nefndu úrræðum, þeiin, að kasta 
sér út í einhverja flaustrs-vinnu allra seinast á kirkjufélagsárinu, 
til þess að láta ekki erindsreka sína koma algjörlega tóinhenta 
til þings. En með svona iagaðri félagsvinnu komast menn aldrei 
áfram, svo nokkru megi heita muna; það líðr svo mannsaldr, og 
liver veit hvað meir, áör en kirkjufélagið á þennan hátt nær 
takmarkinu. það eru engin önnur ráð, sem hér duga, en það, að 
leiðandi menn safnaðanna, kirkjuþingsmenn og aðrir, sé starf. 



119— 


andi allt árið frá kirkjuþingi til kirkjnþings. þá þarf enga 
hlaupavinnu, ekkert íiaustrstarf, nokkurn tíma. Með því aS 
vinna jafnt og stöðugt, hœgt og rölega, fyrir skólamálið, en nreð 
engu öðru móti, verör unnt að ná takmarkinu. 

En það má nú annars ekki búast við öðru en neyðarlegum 
árangri í skólamálinu og hverju öðru fyrirtœki, sem kirkjufé- 
lagið kann að hafa fj’rir hendi, rneðan fjármál hinna einstöku 
safnaða, margra hverra að minnsta kosti, standa eins báglega 
og þau venjulega gjöra hjá oss. Að vera svo stórkostlega á eftir 
tímanum með það fé, sem innan safnaðar þarf til þess að mœta 
fyrirfram ákveönum árlegum útgjöldum, eins og víðast hvar á 
sér stað hér vor á meðal, það spáir sannarlcga ekki fyrir því, að 
mikill árangr verði af fjárbónum í þeim sömu söfnuðum fyr'r 
skólasjóðinn eða til annarra almennra kirkjufélagsþarfa. Og 
þetta, að menn verði árlega á eftir tímanum með sín eigin inn- 
ansafnaðar-fjármál, jiað sýnist fremr vera að ágjörast heldr en 
hið gagnstceða. það er vafalaust aftrför hjá oss í þessu tilliti 
nú upp á síökastið. Sú aftrför þarf endilega að hætta. það er 
fyrir löngu kominn tími til þess, að allir hinir stœrri og eldri 
■söfnuðir kirkjufélagsins sé búnir að koma fjármálum sínum í 
það lag, að þau þurfi ekki að standa í vegi fyrir því að hœfileg 
samskot geti fengizt þar til skólasjóðsins. það verðr endilega 
hið bráðasta að láta slíkt fjármálaólag í söfnuðunum hætta, þar 
sem það á sér stað. því meðan jmð helzt við, mun svo mega að 
orði kveða, að allar framkvæmdir fyrir kirkjufélagið, sem nokk- 
urt verulegt fé þnrf til, sé ómögulegar. 

það er einatt borið fyrir af mönnum kirkju vorrar, þegar 
verið er að tala um það, hve illa gangi með samskotin til skóla- 
sjóðsins, að Unítarar og aðrir vantrúarmenn víðsvegar um hin 
íslenzku byggðarlög hér í landinu sé sí og æ að hamra það inn í 
almenning, hve gagnslaus eða jafnvel skaðleg stofnun hinn fyr- 
irhugaði skóli kirkjufélagsins hlyti að verða, ef hann nokkurn 
tíma kœmist á fót. Fólkið bæði í söfnuðum vorum og utan 
þeirra trúi þeim prédikunum lijartansfegið, og svo detti því 
mörgu náttúrlega ekki í hug að fara að styðja j.’að fyr- 
irtœki með fjártillögum. j)að getr nú verið undr notalegt, að 
bera fyrir sig þessa ástœðu fyrir því, hve lítið þessum fjársain- 
skotum verðr ágengt. jiað hefir oft verið reynt til að afsaka 



— 120 — 


sinn ónytjungsskap með því, sein ólíklegra er. En þessi afsök- 
un er mjög léleg. Allr þorri kirkjuféla-gsmanna sitr þegjandi, 
meðan andstœöingarnir eru í rœðum og ritum að prédika um 
fánýti eöa skaðsemi skólastofnunarinnar. Á kirkjuþingunum 
heitbinda menn sig til brennandi áhuga á málinu og ötullar 
framkvæmdarsemi fyrir það. En svo, þegar heim í söfnuðina er 
komið, sitja langflestir steinþegjandi um hið brennandi áhuga- 
mál og gjöra ekki hót til að ýta söfnuðum sínuin áfram til fram- 
kvæmda málinu til stuðnings. það er vissulega freistandi und- 
ir svona iöguðum kringumstœðum að grípa til þeirrar afsökun- 
ar fyrir því hve illa gengr, að prédikanir andstœðinganna utan 
kirkju sé svo magnaðar og áhrifamiklar. En sannleikrinn er 
þessi: það, að svo illa gengr, er langtum fremr að kenna áhuga- 
leysi og ódugnaði þeirra, sem kallað er að sé með, heldr en því, 
að mótspyrnan eða mótvinnan frá hinni hliðinni sé svo kröftug. 
Mótspyrnan, sein skólamálið verðr fyrir utan að, iiefði lítið sem 
ekkert að segja, ef hugsunarháttrinn almennasti innan kirkju 
væii ekki eins erviðr og bágborinn eins og hann er. þess vegna, 
væri skólamálið lifandi persóna, sem vissi fullkomlega um sínar 
núverandi lífsástœður, þá mætti það segja eins og maðrinn forð- 
um: „Guð varðveiti mig fyrir vinum mínum; fyrir óvinum mín- 
um skal eg varðveita mig sjálfr". 

það dugir nú ekki, að skólamálið, málið, sem vér viðrkenn- 
nm að sé hið mesta velferðarmál hins íslenzka þjóðflokks hér í 
landinu, eigi svona illt hjá sínum eigin viuum og sjálfsögðu 
talsmönnum. Kirkjumenn vorir mega nú tafarlaust til að 
verða nýir og betri menn, að því er þetta mál snertir. þeii' 
mega ekki sjá eftir því, að gefa skólasjóðnum eitthvað ofr- 
lítið. þeir mega ekki bíða með að láta eitthvað af mörkum 
skólanum fyrirhugaða til stuðnings þangað til þeir hafa bœtt úr 
öllum persónulegum þörfum sinum. Skyldan við þetta skóla- 
rnál má með engu móti þoka fyrir öllum sjálfselsku-skyldunum. 
Ef samskotin verða nokkuð almenn, Jrá þarf enginn einn að 
leggja tilttnnanlega mikið til. En þá verða kirkjuþingsinenn 
og aðrir, er fremst standa í söfnuðunum, að hafa vilja til að opna 
inunninn almenningi til upphvatningar. 

Muni allir eftir því, að hausttíminn, hentugasti tíminn á 
árinu til að ná inn fé í skólasjóð, er kominn. 


—121 


Og muui þeir, sem á kirkjuþinginu sátu í sumar, eftir þess- 
ari sinni eigin samþykkt: 

„Látum alla þá, sein sitja á kirkjuþingi þessu, taka hönd- 
um saman um skólamálið í drottins nafni og heitstrengja það 
hver í sínu lagi, að gjöra það, sem honum er unnt.“ 


Úr húsvitjunar-fyrirlestri þeim, sem séra Ólafr Ólafsson — 
áðr í Guttormshaga, nú í Arnarbœli —• fiutti á synódus í sumar 
tiifrerir Fjallkonan þetta: 

,,það er sannast að segja, að vér, íslenzku prestarnir, höfum 
marga hnútuna fengið og liana ómjúka, Öðru megin hafa stað- 
ið Ameríkuprestarnir með ofsann og fjarstœðurnar, sem stór- 
kostlega hefðu spillt rnálum kristindómsins hér á landi, ef það 
liefði ekki verið sumt hvað látið þjóta eins og vindr um eyrun. 
því þó að þeir hafi að líkindum ekki háar hugmyndir um oss, 
þá finnum vér sarnt, hvort sá, sem talar við oss, talar sem mennt- 
uðum manni sremir, eða sem reðisgenginn drengr.“ 

Vér ininntumst í vor hér í blaðinu ofr-lítið á þennan elsku- 
lega séra Olaf, sem kirkjan á íslandi hefir nú fengið fyrir mál- 
bein. Vér tókum fram, að hann liefði í seinni tíð flutt einn 
fyrirlestr eftir annan út af nútíðarhögum þjóðar vorrar, einkum 
í andlegu tilliti. Og upp á spurninguna um það, hvað verið 
hefði efnið í þeim boðskap hans svöruðum vér þessu: 

„Aðallega einmitt hið sama og það, er áðr var komið frá 
oss — — —: framtaksleysið í þjóðinni og liinn mikli skortr hjá 
tienni á alvarlegri umhugsan um hennareigin ástreður". 

Og ennfremr sögðurn vér: 

o o 

„Reyndar hefir fyrirlesari þessi ekki getað stillt sig um, 
upp á meiri tnanna móð, að skjóta inn í að minnsta kosti eina 
af þessurn refsirœðum sínum mótmælandi umkvörtun um að- 
finningar vorar héðan að vestan gegn íslenzkum þjóðlífsgöllum; 
en það gjörir ekkcrt til; hunn falar ein-i fyrir því með svo sterk- 
um orðum, sem liann virðist liafa átt til í eigu sinni, gegn því, 
er vér einu sinni teyfðum oss að kalla íslenzkan „nihilismus." 

Svo mörg voru nú pau orð. þau eru sönn og fremr mein- 
bœg. það var örðugt að tala mildilegar um þessar frelsispré- 
dikanir séra Ólafs, en þó hafa nú þessi ummæli verið nóg til þess 



— 122 — 

að hleypa suðunni upp í honum, þegar hann kemr mcö sitt allra 
nýjasta erindi fram fyrir xyruhlus. það verðr eigi beinlínis séð, 
hvernig st/ndcíws-prestarnir liinir hafa tekið þessu. En eitt vit- 
um vér, að þessir Ameríkuprestar, sem séra Olafr á við, eiga 
vini í hópi þeirra, er sátu á synódn s, sem allt öðruvísi hafa tek- 
ið hinum kirkjulegu orðsendingum frá oss héðan að vestan heldr 
en þessi sjálfkjörni talsmaðr prestastéttarinnar á íslandi. Og 
annað er líka vert að muna. Á þessari synódus einmitt, þar 
sem séra Olafur gjörir þetta áhlaup á oss, er stöndum fyrir 
kirkjumálum Vestr-íslendinga, eru liafin samskot til hinnar fj - r- 
irhuguðu skólastofnúnar kirkjufélags vors, og tekr í þeim sam- 
skotum þátt allr þorri .syndfZtts-mannanna. Eðlilega er séra 
Ólafr ekki með í því. En það er eins og liinir allir, er í sam- 
skotunum tóku þátt, hati ineð því viljað sýna það í verkinu, að 
þeir dœmdi ummæii séra Ólafs um oss markleysu eina og bæri 
fullt traust til vor í kirkjulegu tilliti. Og fyrir þessa framkomu 
þeirra erum vér náttúrlega mjög þakklátir. \'ér vissurn það 
áðr, að vér eigum óvini nokkra af sama tagi og séra Ólafr er 
meðal prestanna á íslandi, og höfum einmitt eignazt þá út af 
afskiftum vorum af kirkjunni heima. En að vér ættum meðal 
þessara sömu manna ein.s marga vini og fvlgismenn eins og þessi 
síðasta synódus virðist bera vott um, það heíir oss að undan- 
förnu ekki verið nærri því eins Ijóst. Svo vér megum þakka 
séra Ólafi fyrir það, að hann með árás sinni á oss hetir útvegað 
oss þessa upplýsing. 

Séra Ólafr segir, að ofsi og fjarstœfur Ámeríkuprestanna 
liefði stórkostlega spillt málum kristindómsins þar heima, ef 
]iað liefði ekki svmt hvuff verið látið þjóta eins og vinclr um 
eyrun. Svo það er þá eftir þes.su ekki nema sumt af því, er vér 
höfum lagt til kirkjumála íslands, sem hefir verið látið þjóta 
eins og vindr um eyrun. Séra Ólafr er á því, að eitthvað tals- 
vert af orðum vorum hati raenn virkilega lilustað á og að tekið 
hafi verið tillit til Jiess. ]>að getr verið, að þetta sé nú að eins lok- 
leysu-rithát.tr, eitt dœmi þess, hve bögglingslega og vitlaust þessi 
rithöfundr einatt gengr frá því, sem hann ætlar að segja. En 
nær liggr oss þó að æthi, að hér sé móti vilja hans ósjálfrátt að 
gægjast fram hjá honum sannfœring um þaö, að ekki ruerri því 
allt, sem af oss hefir verið sagt um andlega ástandið ú lslandi, 



—123— 


liafi komicS niðr clautt í kirkjunni heima. Séra Olafr veit j>afi 
lika manna bezt, að ]>að' er oröum peim, sem liéðan hafa töluð 
\en’Ö upp til íslands, að jiakka eða kenna, að hann sj-Slfr hefir 
farið að tala opinberlega svo margt og mikið um hin íslenzku 
jijóðlífsmein. jiað mætti náttúrlega segja, að vér höfum „spilit 
málum kristindómsins" á íslandi með ]>ví aö hafa orðið orsök 
til ];ess, að jiessi prestr tók til -ið tala opinberlega, ]>ar sem ým- 
islegt sé svo óheilsusamlegt og illa hugsað í þessum fyrirlestrum 
hans, t. n. m. margt af því, sem liann kennir í sínum kvenfrels- 
isfyrirlestri. Oss finnst ]>ó endilega, að hann ætti að bera á- 
byrgðina á því, en ekki vér. En eigi endilega á oss að lenda 
áhyrgð fyrir fyrirlestra-syndir séra Olafs, þá ættum vér líka að 
hafa hciðrinn af ]>\ í, sem hann stundum kann að hafa talað í 
rétta átt um almenningsmál. Annars er þegar fyrirlöngu kom- 
in fram rnarg-endrtekin viðrkenning frá ýmsum merkustu 
mönnum íslands fyrir því, að Ameríkuprestarnir, sem séra Olati 
stendr svo mikill stuggr af, hafi virkilega haft nokkur önnur og 
meiri áhrif á kirkjuna heima en þessi, er nú voru ncfnd. Og 
samskotin á synódus í sumar voru vissulega gjörð upp á vænt- 
anleg enn meiri þvílík áhrif í framtíðinni, ef oss skyldi auðnast 
að koma upp skóla kirkjufélags vors. 

þar sem séra Olafr líkir oss við reðisgenginn dreng, ]>á 
skulum vér minna hann á það, að einum miklum manni í kirkj- 
unni var líka einu sinni borið það á brýn, að liann væri óðr, þeg- 
ar hann talaði einhver þau kröftugustu sannleiksorð, sem nokk- 
urn tíma hafa töluð verið. ]>að hættir sumuin mönnum við því 
þa.in dag í dag, þegar þeim sárnar viö mótstöðumenn sína út af 
einhverjum sannleik, sem ]>eir Iiafa sagt, en rök vanta til að 
gjöra ]>ann sannleik að engu, að segja þá um þá, að ]>eir séu óðir, 
eins og Agrippa sagði við Pál postula forðum daga. En heldr 
finnst oss nú, að það sé blettr á íslenzku kirkjunni, ef hún til 
lengdar skyldi hafa þarrn náunga fyrir talsmann sinn, sem 
hefir þessa auövirðilcgu aðferð. 

þaö hefir dregizt fyrir css að kvitta og þakka, fyrir fyrir- 
lestr hr. Sæmundar Evjólfssonar um hinn ytra hag þjóðar vorr- 
ar nú og á fyrri tíðum, sem hann fyrir nokkru hélt áfundi Bún- 
aðarfélagsins sunnlenzka í Reykjavík, en hefir síðan látið koma 



—124— 


út á prent í fíúnaðarriti Hermanns Jónssonar. Ef vór liefðum 
rúm í hinu litla hlaöi voru, myndum vér láta Hytja lesend- 
um vorum nokkur brot úr þeim fyrirlestri, svo þeir sæi, hvern- 
ig höfundrinn lítr á ástandið á ættjörðinni heima, og hve sterk 
rök hann fœrir fram til stuðnings því, er vér fyrirnokkrum ár- 
um héldum fram í Lögbergi viðvíkjandi þjóðlífinu á íslandi.b 
]iað var, eins og margir eflaust muna, svar vort upp á mótmæli 
þau, sem komu fram þar heima gegn ritlingi vorum Islarnl að 
blása upp. ]iað svar má nú gjarnan fyrir oss gleymast; því að 
merginn málsins í þeim gömlu greinum vorum liefir nú sýni- 
Jega fengið fullkomna viðrkenning, þar sem anrmr eins maðr og 
hr. Særnundr Evjólfsson, einhver lielzti endrbóta-maðrinn á ís- 
landi, liefir opinberlega fiutt nákvæmlega samskonar kenning 
um nútíðarhag þjóðarinnar. Að sjálfsögðu erum vér höfundi 
fyrirlestrsins mjög þakklátir fyrir það að hafa haft áræði til að 
fiytja þetta mál urn aftrförina í þjóðlífinu íslenzka. því þjóðin 
þarf að heyra þennan sannleika, þó að hann eðlilega sé mönnum 
ógeðfeldr, r,g hún þarf að heyra hann ekki að eins héðan vestan 
úr Ameríku, heldr einmitt frá sínum eigin vinurn og starfsmönn- 
um heima á íslandi. það mátti nú fyrirfrarn búast viö, að 
vonzka hlypi í suma íslenzka „föðurlandsvini" út af ýmsu því, 
sem hr. Sæmundr segir í fyrirlestrinum, enda er líka það nú 
mjög greinilega komið fram. Fjallkonan er bálreið við höfund- 
inn fyrir þá kenning hans, að íslendingurn sé— fyrir utan efna- 
liaginn — að fara aftr í dugnaði, iðjusemi og fieiri dyggðum, og 
þó einkanlega fyrir það, að hann skuli kenna blaðainönnunum 
um það, að þeir hafi með glamri sínu vakið hjá almenningi ótrú 
á landinu og atvinnuvegum )>ess. Ivallar blaðið þetta ýmist 
marklausar dylgjur eða tóm ósannindi. það má búast við, að 
fleiri taki erindi hr. Sæmundar einsog Fjallkonan, en þess erum 
vér hins vegar fullvissir, að sannleikrinn verðr áðr en rnjög 
Ian<;t líðr svo almennt viðrkenndr á íslandi, að hvorki blaða- 
menn né aðrir þora lengr aö berja höfðinu við steininn. 

1) Meðan ritstjóri ,,Sam k ‘. dvaldi í Park River í sumar, fékk hann bréf frá 
ein.im vini sínum hér í landi, |;ar sem þetta stendr í: .,Kjt hefi nú lesið fyrirlestr hr. 
Sæmundar Eyjólfssonar. f>ér sjá'ð brotið af honum í Lögbergi\ J>að eragætr lcstr, 
og alveg tekin upp yðar röksemcíaleiðsla um samkeppnina frá Lögbergi 1889. Eg 
er allt af að fá nuira og meira til ofrs fyrir |;eim manni, og gæti trúað því, a 5 hann 
sé myndarlegastr af öllum ungum mönnum á Islandi. 




—125— 


Andvari, tímarit þjóSvinafélagsins, kcmr í ár með myud 
at' Pétri biskupi Pétrssyni og æfiminning hans eftir dr. Grím 
Tliomsen. þaö er mjög lítið ritverk að vöxtunum — ekki nema 
lakar fimm blaðsíður. En þrátt fyrir það virðist oss meira varið 
í þessa æfiminning en venjulegar íslenzkar æfiminningar, þótt 
mörgum sinnum sé lengri. það kemr fram í þessari undr stuttu 
ritgjörð svo skarpr og réttr skilningr á Pétri biskupi og vcrkum 
hans, að oss þykir óiíklegt, að unnt sé þar að komast nær sann- 
leikanum. Auðvitað eru þar að eins aðalatiiði dregin fram, öllu 
smávegis sleppt; en það er eins og maðr fái eins fullkomna mynd 
af manninum fyrir því. Höfundrinn tekr fram, að eigi æfiminn- 
ingar að hafa nokkra þýðing, þá verði að sneiða jafnt hjá othóii 
sem oflasti. Á hinu fyr nefnda skeri hefir íslenzkum æfisagna- 
höfundum mjög hætt við að stranda. En Grímr Tliomsen sleppr 
vel út úr hvorritveggja hættunni. Pétr biskup hefir aldrei fyr 
opinberlega verið dœmdr eins heima á Islandi og gjört er í þess- 
ari æfiminning. Sumir af oss hér hafa að vísu haft mjög svip- 
aðan skilning á þessum fyrverandi forustumanni íslenzku kiikj- 
unnarog verkuru hans, en sá skilniugr þótti mörgum bæðihérog 
álslandi liin mesta fjarstœða ogóhœfa. Fróðlegt er því vissulega 
mi fyrir lesendr vora að atlmga þab', sem segir um Pétr biskup 
og verk lians í þessari nýjustu minningum æfi lians. í því skyni 
setjum ver liér ]>essi sinábrot úr æfiminningunni: 

„Gáfur hans voru fremr farsælar en miklar, sér í lagi var 
hann ríkulega útbúinn rneð þeim hyggindum, sem í hag koma“. 

— — „Hann var, eins og Snorri Sturluson kemst að orði um Har- 
ald konung Sigurðarson „ágjarn til allra farsællegra hluta“, en 
„hann brúkaði aldrei stöðu sína né auðsæld til að kúga neinn né 

misbjóða".-— „Hafi Pétr biskup, eins og margan kappsmann 

vill henda meðan hann er að ryðja sér til rúms, astundum beitt 
olnbogunum til þess að kornast út úr þyrpingunní, j)á var hann 
manna fúsastr til að bœta úr því eftir á, sem hann kynni að 

liafa ofgjört, að svo miklu leyti sem það var hœgt“.-—- 

„Hann var stilltr maðr vel, stjórnaði manna bezt geði sínu og 
tilhnegingum, og varð þess betri maðr sem hann varð eldri“. — 

— — „Um prédikanir hans liafa sumir sagt, að honum hafi 
tekizt kennimanna bezt að sýna fram á, hvcrnig úlfaldinn eigi 
að fara að til að kornast í gegnum nákiraugað, en það er hvopt- 



— 126 - 


tv' e ggja, að þuö, eftir orðum frelsarans, er sælla að gefa en þiggja, 

enda veitir eigi af því á voru landi, — —-, þó brýnt só 

fyrir almenningi. að sælla sé að vera afiögufœr til annarra en 

gustuka.maðr þeirra“.-„Og of mikið virðist mega af því 

gjöra, að lialda uppi lieiðri Lazarusar eingöngu af jn r í hann var 
Lazarus. En hvernig sem menn svo dœma um liiua kenni- 
mannlegu stefnu Pétr biskups, ])á er það víst, að þar er ekk- 
crt kennt, sem eigi sœmir góðum og guðhræddum manni“. 

Hefði æfiminning þessi verið rituð af guðfrœðingi, myndi 
þar nákvæmar lnifa verið gjört grein fyrir kristindómsstefnu 
þeirri, er ræðr í prédikunum Pétrs biskups, og sýnt fram á, að 
hve leyti hún er frábrugðin nútíðarprédikan lútersku kirkj- 
unnar. 


ROCK OF AGES. 

Eftir -/. J/. Toplady. þý'ðing eftir séra Mattías Jokkumsson. 

1. Hellubjarg og borgin mín, 
byrg þú mig í skjóli þín; 
heilsubrunnr öld og ár 

er þitt djúpa hjartasár; 
þvo mig hreinan, líknarlind, 
lækna mig af aliri synd! 

2. Heilög boðorð, herra, þín 
hefir brotið syndin mín; 
engin bót og engin tár 
orka mín að grœða sár; 
ónýt verk mín, ónýt trú: 
enginn hjálpar nema þú. 

y. Til þín, guð, með tóma hönd 
titrandi eg varpa önd; 
nakinn ketn eg, klæddu mig, 
krankr er eg, grœddu mig; 
óhreinn kem eg, vei, ó vei! 
væg mér, herra, deyð rnig ei! 




— 127 — 


4. þar til æfiþrautin dvín, 
þar til lokast augun mín 
og eg bak við sólna sól 
sé þinn mikla dómsins stól, 
hellubjarg og borgiri mín, 
byi’g þú mig í skjóli þín' 


Séra Mattías Jokkumsson kom lieill á liófi úr sinni Ameríku- 
ferð heim til Akreyrar liinn 19. Sept. Seinasti áfanginn á heim- 
leiðinni var stríðr og harðsóttr, f>ví að Janska póstskipið, sem hann 
ferðaðist með frá Skotlandi, m(eiti kólgubyl og kaíaldi eftir að 
komið var upp undir ísland, og lá undir áföllum heila nótt norðr 
af Grímsey. Að öðru leyti gekk honum vel heimförin héðan. 
Hann bfst við, aðgefa út ofrlítinn ritling um þessa för sína í Yestr- 
heim. 

ltitstjóri fSametiiingarinnar hélt hinn 4. [>. m. fyrirlestr í lút- 
ersku kirkjunni íslenzku hér í bœnum um kœrleikann eða „það, 
sem mest er í heimi“. Hinir stórfrægu ensku sálmar llocJc of Ages 
og Xearer my God to l'hee í íslenzkum þfðingum eftir séra Matt- 
ías Jokkumsson voru sungnir við það tœkifœri. Hýðingin af fyrra 
sálminum kemr í þessu nr.i blaðs vors. Toplady , höfundr [>ess 
sálms, var u]>pi á Englandi á sama tíma og I Vesley, Meþodistinn 
alkunni, og andstœðingr lians í guðfrœðinni, og dó árið 1778. 
llock of Ages er frægastr allra sálma á enskri tungu. 

Séra Steingrimr þorláksson lagði ásamt konu sinni á stað liinn 21 . fyrra mán- 
aðar frá New York austr um haf til Novvegs, ]>ar sem hann ætlar að tlvelja nokkra 
mánuði, ef til vill fram í Marz eða Apríl 189-t. Vér vonuni og óskum, að þessi 
ferð verði honum og ]>eim háðunt hjónunttm til ánœgju. Séra Steingrímr hefir i 
liuga að ganga á guðfrœðisfyrirlestra við hinn norska liáskóia meðan hann dvelr þar 
í höfuðborginni. Adressa hans er Vessels Ciadc 5 , Christjania, Norway. 

í fjarvist séra Steingríms pjónar séra Björn B. Jónsson frá lokum )iessa mánaðar 
eina tvo eða j>rjá mánuði í söfnuðum hans. 


TIL KA UPENDA BLAÐSINS. 


í sumai’ á kirkjuþingi var Sameiningin í rúmra 80 dollara 
skuld; en á sama tíma átti blaðið útistandandi hjá áskrifendum 
hiílft fjórtá. nda Imndmð' dollara. SíSan hefir miklu minna i'é 





komið inn til blaSsins en það, sem orðið lieíir að borga fyrir 
prentunarkostnað o. ti. — Hér í Winnipeg-bœ einum eru nú yfir 
400 dollarar, sem „Sam.“ á lijá áskrifendum. Allr þorri þessara 
manna getr víst borgað það, sem þeir skulda blaðinu. Og vér 
efumst ekki um viljann hjá mörgum. En gleymska liefir sjálf- 
sagt fyrir flestum verið í vegi, bæði þessum Winnipeg-mönnum 
og öðrum út um byggðir Islendinga. — En, í hatningjubœnum, 
gleymið því nú ekki lengr, að borga blaðinu það, sem það á lijá 
yðr. það er lítt þolandi, að „Sam.“ skuli þurfa að vera í vax- 
andi skuld, þar sem hún á svo mikið fé í eigu sinni, ef áskrii'- 
endr'ekki héldu því föstu. — Borgið skuld yðar nú tafarlaust, 
allir þér, sem getið! Féhirðir blaðsins er hr. Maguús Pálsson, 
588 Jemima Str., eða Harris Block, Room 12, Cor. Main & Mar- 
ket St. þeir, scm vilja, hér í bœnum, geta líka borgað séra 
Hafsteini Pétrssyni, 588 Jemima St., það, sem þeir skulda „Sam.“ 

Lexíur fyrir sunnudagsskólánn; fjórði ársfjórðungr I 893 . 

10 . lexía, sunnud. 3 . Des.; pakklat hlyðni (Jak. t, íé— 27 ). 

n. lexía, sunnud. 10 . Des.: Hin hinmeska artieið (I. Pét. 1, I— 12 ). 

12 . lexía, sunnud. 17 . Des.: Frelsarinn dýrðlegr or'ðinn (Op. 1 , 9 — 20 ). 

13 . lexía, sunnud. 24 . Des.: FœSjng Jesu (Matth. 2 , I—loj. 

14. lexía, sunnud. 31. Des.: Yfirlit. 

Ilr. Sigrbjörn Sigrjinsson sendir FSameininguna" tit. Adressa hans ei: 
4ot Ross Sl. Til hans snúi menn sér viðvíkjandi afgrei'ðslu blaðsins. 

Isafold, lang*stœrsta blaðið á Islandi, keinr ut tvisvar í viku allt árið, kostar 
í Améríku $1.50. M, Pálsson, 12 Harris lílock, Winnipeg, er litsölumaðr. 

Sæbjörg, mánaðarblað með mynduni. Ritstjóri séra O. Y. Gíslason. 
Kostar 60 cts. Fæst lijá ritstjóra Isafoldar. 

Sllllllilllfiira hafa Kr. Olafsson, 575.Wain.St., Winnipeg, Sigfús lícrg- 
rnann, Gardar, N. D., og G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn. íhverju blaði 
mynd af einhverjum merktun mqnni, flestmn íslenzkutn. Kostar pinn dollar. 

KIKKJUBI-AÐIÐ, ritstj. séra pórh. Biarnarson, Rvík, 3. árg. 1893, c. 15 arkir, 
auk ókeypis fylgiblaðs, „Nýrra kristilegra smárita,“ kostar 60 cts. ogfæstlijá W.H. 
Paulson, Winnipeg, Sigf. Bergmann, Gardar, N.Dak., og G. 8 . Sigurðssyni, Minne- 
ota, Minn. 

jSAMEININGIN 11 kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrir fram. — Skrifstofa blaðsins: 704 Fifth Ave. N., Winnipc;:, 
Manitoba, Canada.—Útgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), PállS.Bardal, Frliðrik j. 
Bergmann, Ilafsteinn Petrsson, N. Stgr. porláksson, Magnús Pálsson, Jón Böndal. 

PRENTSMIEJA LöGECKQS — WINKIPEG. 








